



SALA FUPI YA FARADHI* 

Nashuhudia, Ewe Mungu Wangu, kwamba 
Wewe Umeniumba mimi, kukujua Wewe na 
kukuabudu Wewe. Nahakikisha katika wakati 
huu, juu ya unyonge wangu na uwezo Wako, ^ 

juu ya umaskini wangu na utajiri Wako. 1 

Hakuna Mungu mwingine ila Wewe Msaada 
katika Mashaka, Aliyepo Mwenyewe, 

—Baha'u'ilab 

*(Baha'u'llah alifunua sala tatu za faradhi, ambazo mojawapo ina- 
weza kuchaguliwa na kila mwamini na kuisoma mara moja katika 
saa 24, kufuatana na maelekezo maalum kwa kila sala. Agizo 
iinaiohusiana nasalailiyotolewa hapo juu,ambayo ndiyofupi kabisa 
kati ya tatu, ni kwamba ni lazima isemwe mara moja kwa siku kati 
ya adhuhuri na machweo.) 

ALFAJIRI 

Ee Mungu na Bwana wangu! Mimi ni 
mtumishi Wako na mtoto wa mtumishi Wako, 
Nimeamka kutoka kitandani mwangu kwenye 
mapambazuko haya wakati Nyota ya Mchana 
ya umoja Wako imemulika kutoka Mapamba- 
zuko ya amri yako, na imetoa mng'ao wake juu 
ya ulimwengu wote^ kuiingana na yale yahyo- 
amriwa katika Vitabu vya Amri Yako. 

Sifa iwe Kwako, Ee Mungu wangu, kwamba 
tumeamka kwenye wangavu wa nuru ya maarjfa 
Yako. Tushushie basi, Ee Bwana wangu, 

1 



mm 



kitakacho tuwezesha kutomtaka yeyote ila 
Wewe^ na kitakacho tuondolea mshikamano 
wote kwa chochote ila Wewe. Andika, tena, 
kwa ajih yangu, na kwa ajiU ya wale walio 
wapendwa wangu, na kwa ajih ya jamaa zangu, 
mwanaume na mwanamke sawasawa, mema ya 
uhmwengu huu na uhmwengu ujao. Kisha 
utuweke salama, kupitia ulinzi Wako 
usioshindwa, Ee Wewe uiiye Mpendwa wa viu- 
mbe vyote na Shauku ya malimwengu yote, 
kutokana na wale ambao Umewafanya kuwa 
wadhihirishaji wa Mnong'onezaji Mwovu^ 
ambaye hunong'ona katika vifua vya watu. 
Wewe una nguvu kufanya utakavyo, Wewe 
kweh, ndiye Mwenyezi, Msaada katika Shida, 
Aliyepo Mwenyewe. 

Mbariki, Ee Bwana Mungu wangu, Yeye 
Ambaye Umempa majina Yako bora kabisa, 
na ambaye kupitia kwake Wewe 
umewagawanya wamchao Mungu na waovu na 
utusaidie kwa rehema tufanye Ulitakalo na 
Ulitamanilo. Wabariki, tena, Ee Mungu 
wangu, wao ambao ni Maneno Yako na Herufi 
Zako, na wale ambao wamekazia nyuso zao 
kuelekea Kwako, na kugeukia kwenye uso 
Wako na kuitika kwenye Mwito Wako. 

Wewe kweU, ndiye Bwana na Mfalme wa 
watu wote na una nguvu juu ya vitu vyote. 

—Baha'ullab 






ASUBUHI 

Nimeamka katika himaya Yako, Ee Mungu 
wangu, na imembidi yule ambaye anatafuta 
himaya hiyo adumu ndani ya kimbilio la hifadhi 
Yako na Ngome ya Kinga Yako. Angaza moyo 
wangu, Ee Bwana wangu, kwa utukufu wa 
Mapambazuko ya Ufunuo Wako kama 
uhvyoangaza mwili wangu kwa mwangaza wa 
asubuhi wa fadhiU Yako. 

*•* 

—Baba'u'llah 

Nimeamka asubuhi hii kwa rehema Yako, 
Ee Mungu wangu, na nimeacha masikani yangu 
nikiwa na tumaini kamih Kwako, na nikijiweka 
katika uangahzi Wako. Nishushie basi, kutoka 
mbingu ya rehema Yako, mbaraka kutoka uba- 
vuni Mwako, na Uniwezeshe kurudi masikani 
mwangu katika usalama kama Ulivyoniwezesha 
kuondoka nikiwa chini ya uhnzi Wako na 
mawazo yangu yakiwa yamekaziwa kabisa juu 
Yako. 

Hakuna Mungu mwingine ila Wewe, Mmoja, 
Asiyehnganishwa, Ajuaye Yote, Mwenye 
hekima zote. 



-Baha'u'llab 



JIONI 

Ee Mungu wangu, Bwana wangu, Lengo la 
shauku yangul Mtumishi wako huyu, atazamia 
kusinzia katika kivuli cha rehema Yako na 
kupumzika chini ya chandalua ya rehema Yako, 
akiomba uangaHzi Wako na ulinzi Wako. 

Ninakuomba, Ee Bwana wangu, kwa jicho 
Lako ambalo halisinzii, kuyahnda macho yangu 
yasitazame mwingine kando Yako. Imarisha, 
basi, kuona kwake ili yaweze kutambua ishara 
Zako, na kutazama Upeo wa Ufunuo Wako. 
Wewe ndiye Yule Ambaye mbele ya ufunuo 
wa uenzi Wake kipeo cha nguvu kimetetemeka. 

Hayupo Mungu ila Wewe, Mwenye enzi, 
Mtiisha kabisa, Asiyeshurutishwa. 

—Baba'ulhb 

MFUNGO 

Sifa iwe Kwako, Ee Bwana Mungu wangu! 
Nakusihi Wewe kwa Ufunuo huu ambao kwao 
giza limegeuzwa katika mwangaza, kupitia 
kwake Hekalu liendewalo mara kwa mara 
limejengwa, na Waraka Ulioandikwa umefu- 
nuliwa, na Gombo Lihloenea likafunuHwa, 
kunitumia mimi pamoja na wao waho wenzangu 
yale ambayo yatatuwezesha kupaa katika 
mbingu za utukufu Wako bora kabisa, na yata- 




tutakasa kutokana na madoa ya mashaka kama 
yale ambayo yamewazuia wasio wanyofu 
wasiingie katika hema la umoja Wako. 

Mimi ndiye, Ee Bwana wangu, ambaye 
ameshikiha kwa uthabiti kamba ya wema Wako 
wa upendo, na nimeshikamana na upindo wa 
neema na hisani Zako. Niagizie mimi na wale 
niwapendao, mema ya uhmwengu huu na uli- 
mwengu ujao. Uwape basi, Karama Ihyofichwa 
uhyoamuru kwa wateule kati ya viumbe Wako. 

Hizi ndizo siku, Ee Bwana wangu, ambamo 
umewaamuru watumishi Wako kuadhimisha 
mfungo. Amebarikiwa yule ambaye aadhi- 
misha mfungo kwa ajiH Yako hasa na akiwa 
amejitenga kabisa na mambo yote ila Wewe. 
Nisaidie mimi na uwasaidie wao, Ee Bwana 
wangu, kukutii wewe na kushika amri Zako. 
Wewe, hakika, una uwezo kufanya lolote 
uchagualo. 

Hakuna Mungu ila Wewe, Ajuaye yote, 
Mwenye hekima zote. Sifa zote ziwe kwa 
Mungu, Bwana wa mahmwengu yote. 

—Baba'u'llab 
NDOA 

Utukufu uwe Kwako, Ee Mungu wangu! 
Hakika mtumishi Wako huyu na mjakazi Wako 

5 



huyu wamejikusanya chini ya kivuli cha rehema 
Yako na wameunganika kwa fadhih na ukarimu 
Wako, Ee Bwana! Wasaidie katika dunia Yako 
hii na Ufalme Wako na uwachagulie kila jema 
kupitia baraka Yako na rehema. Ee Bwana! 
Wathibitishe katika utumishi Wako na 
uwasaidie katika huduma Yako. Waache wawe 
ishara za Jina Lako ulimwenguni Mwako na 
uwalinde kupkia vipaji Vyako visivyo kwisha 
katika ulimwengu huu na uHmwengu ujao. Ee 
Bwana! Wameinamia mbele ya Ufalme wa 
neema Yako wakiomba mbele ya milki ya 
umoja Wako, Hakika wameoana katika utii 
kwa amri Yako, Wafanye wawe ishara za up- 
atano na umoja mpaka mwisho. Hakika Wewe 
ni Mwenyezi, Aliyeko pote, na Mwenye enzi. 

—'Abdul-B3ha 



KUPONYA 

Jina Lako ndilo kuponywa kwangu, Ee 
Mungu wangu, na kukukumbuka Wewe ni 
dawa yangu, Kuwa karibu na Wewe ndio tu- 
maini langu na upendo Kwako ndio mwenzi 
Wangu. Huruma Yako kwangu ni kiponyesho 
changu na msaada kwangu katika ulimwengu 
huu na uhmwengu ujao. Wewe^ hakika ni 
Mwenye Baraka Zote, Ajuaye yote, Mwenye 
Hekima zote, 

—Baba'ullab 



[ 



^ 



BARAZA LA KIROHO 



Wakati wowote muingiapo cbumba cha mkutano semeni 
sala hii kwa moyo upumao na mapenzi ya Mungu na ulimi 
uliotakasika kutokana na vyote ila kumbukumbu Yake, ili 
kwamba Mwenye-uwezo wote aweze kwa neema kuwasa- 
idia kupata usbindi mkuu: j 

Ee Mungu, Mungu wangu! Sisi tu watumishi 
Wako ambao wameugeukia kwa moyo uso 
Wako mtakatifu, ambao wamejitenga wenyewe 
kutokana na vyote kando Yako katika Siku hii 
tukufu, Tumekusanyika katika b^araza hih la 
kiroho, tukiunganika katika maorii na Mawazo 
yetu, tukiwa na madhumuni yetu 
yamepatanishwa kutukuza. Neno Lako kati ya 
wanadamu, Ee Bwana, Mungu we;tu! Tufanye 
ishara za uongozi Wako mtakatifu, bendera za 
Imani Yako ihyotukuka kati ya watu, watu- 
mishi kwenye Ahadi Yako kuu, Ewe Bwana 
wetu Uhye Juu kabisa, Madhihirisho ya umoja 
Wako mtakatifu katika Ufalme Wako wa 
Abha, na nyota za kung'aa ziwakiazo juu ya 
sehemu zote. Bwana! Tusaidie kuwa bahari 
zisukasukazo kwa mawimbi ya neema Yako ya 
ajabu, mito itiririkayo kutoka vilele Vyako vili- 
vyotukuka kabisa, matunda mema juu ya mti 
wa Imani Yako ya mbinguni, miti ipepeayo kwa 
pepo za baraka Yako katika shamba Lako la 
mizabibu la mbinguni. Ee Mungu! Zifanye roho 
zetu zitegemee ayaza umoja Wako mtakatifu, 
mioyo yetu ikichangamshwa na mmiminiko wa 

7 



neema Yako, ili tuweze kuunganika hata kama 
mawimbi ya bahari moja na kuunganishwa 
pamoja kama miale ya nuru Yako ing'aayo; ili 
mawazo yetu, maoni yetu, viweze kuwa kama 
uhalisi (uhakika) mmoja vikidhihirisha moyo 
wa umoja uhmwenguni mwote, Wewe ni 
Mwenye neema, Mkarimu, Mpaji, Mweza yote, 
Mwenye rehema, Mwenye huruma, 

^'Ahdul-Baha 
SALA KWA WATOTO NA VIJANA 

Ee Mungu! Mlee mtoto huyu mchanga katika 
moyo wa upendo Wako, na umpe maziwa 
kutoka katika kifua cha Majahwa Yako. Paliha 
mche huu mchanga katika bustani ya waridi ya 
upendo Wako na umsaidie kukua kupitia ma- 
nyunyu ya baraka Yako. Mfanye mtoto wa 
Ufalme na umwongozee kwenye milki Yako ya 
rabinguni, Wewe u mwenye nguvu na mwema, 
na Wewe u Mpaji, Mkarimu, Bwana wa 
mibaraka isiyo kifani, 

—'Abdul-Baha 



Ee Mungu! wafundishe watoto hawa, Watoto 

, hawa ni miche ya kiunga Chako cha miti ya 

' matunda, maua ya shamba Lako, waridi ya bu- 

stani Yako, Acha rnvua Yako iwanyeshee; acha 

8 



\ 



r 



«n 



Jua la ukweli liwaangazie na upendo Wako. 
Acha upendo Wako uwaburudishe ili kwamba 
waweze kufundishwa, kukua na kuendelea na 
kuonekana katika uzuri wa juu kabisa, Wewe 
u Mpaji! Wewe u Mwenye huruma. ^ 

—'Abdul-Baha 

•*• 

Ee Bwana! Mfanye kijana huyu mwangavu 
na ujalie baraka Yako juu ya kiumbe huyu 
mnyonge* Umpe hekima, uinjahe nguvu zaidi 
kwenye kila mapambazuko na umkinge katika 
kivuH cha ulinzi Wako ih aweze kuondolewa 
katika makosa, aweze kujiweka katika huduma 
ya Hoja Yako, aweze kuwaongoza wapotovu, 
awaongoze maskini, awaachilie mateka na 
kuwaamsha wazembe , iU wote waweze 
kubarikiwa kwa kumbukumbu na sifa Yako. 
Wewe ndiye Mwenye uwezo na Mwenye nguvu. 

^Abdul-Baba 

••• 

Ee Mungu, niongoze, nilinde, nifanye taa 
inayowaka na nyota ing'arayo. Wewe ni 
Mwenye enzi na Mwenye nguvu. 

^'Abdu'l-Baha 
9 



MCHANGO KWENYE AKIBA 

Marafiki wotc wa Mungu. . . lazima wachangie kw^i uwczo 
wao wote, hata kafara yao /we ndogo ktHsi gani. Mungu 
haitwisbi mzigo roho kupita uwezo wnke. Michango kamn 
biyo ni iazima itoke kwa vituo vyotc na Wcinniini. Enyi 
marafiki wa Mungu! Muwc wa hnkika kwamba bhidkda ya 
michango hii, kihmo chcnu, viwandA vycnu, n^ bi'dsbaia 
zcnu vitabarikiwa kwa nyongeza nyingi^ kwki thuwabu nzuri 
na baraka. Yule ajayc na kitendo kimoja kizuri, atapata 
tbawabu mara kumi. Hakuna shaka kwamba Bwana abyc 
hni Htawathibitisba kwa wingi wale wanaotumi'^ maU zao 
katika njia Yake. 

Ee Mungu, Mungu wangu! Ng'arisha nyuso 
za wapenzi Wako wa kweli na uwafariji kwa 
majeshi ya malaika wa ushindi. Ikaze miguu 
yao kwenye njia Yako ihyonyoka na kutoka 
kwenye baraka Yako ya zamani ufungulie 
mbele yao milango ya ncema Zako; kwani 
wanatumia njiani Mwako kile Uhchowapa 
wakiHnda Imani Yako, wakiweka tumaini lao 
katika kumbukumbu Yako, wakitoa mioyo yao 
kwa ajih ya upendo Wako na bila kuzuia 
walicho nacho katika kusujudu kwa Uzuri 
Wako na katika kutafuta njia za kukupendeza, 

Ee Bwana wangu! Amuru kwa ajili yao fungu 
tele, tuzo lihlokusudiwa na jazi la uhakika. 

Hakika Wewe ndiye Mhifadhi, Msaidizi, 
Mkarimu, Mwenye baraka, Mpaji daima. 

— Abdul-Baha 

10 



SALA KWA WALIOKUFA 

Ee Mungu wangu! Huyu ni mtumishi Wako 
na mwana wa mtumishi Wako ambaye amekua- 
mini Wewe na ishara Zako, nakuelekeza uso 
wake Kwako, amejitenga kabisa kutoka kwa 
vyote ila Wewe. Wewe hakika, ndiwe wa wale 
ambao huonyesha rehema, mwenye rehema 
kabisa. 

Mtendee, Ee Ewe Ambaye husamehe 
dhambi za watu na kusetiri kasoro zao, kama 
istahihvyo mbingu ya baraka Yako na bahari 
ya rehema Yako. Mjalie kuingia katika mipaka 
ya rehema Yako bora kabisa ambayo ilikuwapo 
kabla ya kuanzishwa kwa dunia na mbingu. 
Hakuna Mungu ila Wewe, Asameheaye daima, 
Mkarimu Kabisa. 



Ndipo tena, arudie mara sita maamkizi "AHab'u'Abha", 
na tena arud/e mara kumi na tisa kila moja ya aya 
zifuatazo: 

Sote, hakika, twamwabudu Mungu. 
Sote, hakika twasujudu mbele ya Mungu. 
Sote, hakika tumejitoa kwa Mungu. 
Sote, hakika, twamsifu Mungu. 
Sote, hakika, twatoa shukrani kwa Mungu. 
Sote, hakika, tuwenye subira katikaMungu. 

11 



l 



I 

(Ikiwa marebemu ni mwanamke, hebu aseme: Huyu ni 
mtumishi Wako wa kike na binti wa mtumishi Wako wa 
kike, n.k. , .) 

—B'Aha'ullah 



Ee Munguwangu! Ee Ewe msamehe dhambi, 
mtaaji thawabu, mwondoa huzuni! 

Hakika, nakusihi kusamehe dhambi za wale 
wahoacha vazi la kimwiU na wamepaa kwenye 
ulimwengu wa kiroho. 

Ee Bwana wangu! Uwatakase kutokana na 
makosa, ondoa huzuni zao, na ubadihshe giza 
lao katika mwanga. Wafanye waingie bustani 
ya furaha, uwatakase kwa maji safi kabisa, na 
uwajalie waone utukufu Wako kwenye mhma 
uho bora kabisa. 



BAADHI YA SALA NYINGINE 

Utukufu uwe Kwako Ee Mungu, kwa ajih ya 
Ufunuo wa Pendo lako kwa wanadamu! Ee 
Ewe Uliye Uzima na Mwanga wetu, ongoza 
watumishi Wako katika njia Yako, ututajirishe 
ndani Yako na kuwa huru kwa yote ila Wewe 
tu, 

12 



( 



Ee Mungu, utufundishe umoja Wako na 
utupe utambuzi wa Umoja Wako ili tusione 
yeyote ila Wewe. Wewe u Mwenye Rehema na 
Mpaji wa Ukarimu! 



Ee Mungu, washa moto wa upendo Wako 
katika myoyo yawapendwa Wako ih uteketeze 
mawazo ya kila kitu ila Wewe, 



Tufunuhe, Ee Mungu, milele Yako iliyo- 
tukuka — kwamba Wewe umekuwako, na 
utakuwako, na kwamba hakuna Mungu mwi- 
ngine ila Wewe tu. Hakika faraja na nguvu vina- 
patikana kwako. 

—Baha'ullah 

••• 

Ee Mungu wangu! Ee Mungu jvangu ! Unga- 
nisha mioyo ya watumishi Wako na uwafunuhe 
kusudi Lako hhlo kuu. Wafuate amri Zako na 
kukaa katika sheria Yako. Uwasaidie, Ee 
Mungu katika jitihada yao, na uwape nguvu 
kukutumikia Wewe. Ee Mungu, usiwaache 
peke yao bah uongoze hatua zao kwa upendo 
Wako, Hakika, Wewe ndiwe Msaidizi na 
Bwana Wao, 

—Baha'ullah 
13 



HW 



I 



Sema: Ec Mungu, Mungu wangu! Vika 
kichwa changu kwa taji la haki na paji la uso 
wangu kwa pambo la uadilifu. Wewe, hakika, 
u Mwenye vipaji na baraka zote, 

••* 

Ee, Mungu wangu! Nakuomba kwa Jina 
Lako tukufu kabisa, kunisaidia katika lilc 
htakalofanya shughuH za watumishi Wako 
kufanikiwa, na miji Yako kusitawi. Wewe, 
kweh, una nguvu juu ya vitu vyote! 

—Bctha 'u llah 

••• 

Mungu jalia kwamba nuru ya umoja iweze 
kufunika dunia yote, na kwamba mhuri, 
"Ufalme ni wa Mungu" uweze kupigwa juu ya 
paji la uso la watu wake wote, 

••• 

Kuna mwondoa shida yeyote isipokuwa 
Mungu? Sema: Mungu asifiwe! Yeye ni Mungu! 
Wote ni watumishi Wake, na wote wanaishi 
kwa mapenzi Yake! 

~Bab 
14 



i 



t 



Ee Mungu, changamsha na unifurahishe roho 
yangu. Takasa moyo wangu. Ng'aiisha fikira 
zangu. Naweka shughuli zangu zote mkononi 
Mwako, Wewe ndiwe kiongozi changu na 
kimbiho langu. Sitakuwa na majuto wala 
kuhuzunika tena, nitafurahi na kuchangamka, 
Ee Mungu! Sitajawa na mashaka tena, wala 
sitaacha taabu zinisumbue tena. Sitaishi kwa 
vitu visivyofaa maishani. 

Ee Mungu! Wewe ni mwenye huruma zaidi 
kwangu kuliko ninavyo jihurumia mwenyewe. 
Najitoa mwenyewe Kwako, Ee Bwana, 



*•* 

Ee Bwana wangu, Mpendwa wangu, Haja 
yangu! Nifanye rafiki katika ukiwa wangu na 

^ ufuatane nami katika uhamisho wangu, Ondoa 

huzuni yangu. Nifanye kujitoa kwa uzuri Wako. 
Nitoe kwa vyote ila Wewe. Nivutie kupitia 

4* harufu Yako tamu ya utakatifu. Nifanye kuwa 

mshirika katika Ufalme Wako na wale ambao 
wamejitenga na yote isipokua Wewe, kazi 
katika Hoja Yako. Uniwezeshe kuwa mmoja 
wa watumishi wako wa kike ambao wamepata 
ridhaa Yako njema. Hakika, Wewe ni mwenye 
Rehema, Mkarimu. 

—'Abdul-Babii 

15 



Ee Bwana Mungu wangu! Wasaidie 
wapendwa Wako kuwa imara katika Imani 
Yako, kutembea katika njia Zako, kuwa thabiti 
katika Hoja Yako. Wape neema Yako kuzuia 
mashambulio ya nafsi na tamaa, kufuata 
mwanga wa Uongozi Mtakatifu. Wewe ni 
Mwenye nguvu, Mwenye rehema, Aishiye 
Mwenyewe, Mpaji, Mwenye huruma, 
Mwenyezi, Mkarimu kabisa. 

—'Abdul'Baha 

Bwana, sisi tu watu wa kuhurumiwa, utupe 
kibah Chako; tu maskini, utupe fungu kutoka 
kwa wingi wa ukwasi Wako; tu wenye haja, 
ututosheieze; tumetahayarishwa, utupe neema 
Yako. Ndege wa anga na wanyama wa konde 
wapokea chakula chao kutoka Kwako kila siku 
na viumbe vyote vina uHnzi na upendo Wako. 

Usimnyime mnyonge huyu neema Yako ya 
ajabu na umjalie roho yake dhaifu baraka kwa 
uwezo Wako. 



Utupe chakula chetu cha kila siku na 
utuongezee maisha yetu, ili tusitegemee yeyote 
ila Wewe, tuzungumze nawe, tutembee katika 
njia Zako na kutangaza mafumbo Yako. Wewe 

16 






u Mwenyezi na Apendaye na Mpaji wa 
wanadamu, 

— Abdu'I-BBba 

Ee Bwana! Sisi tu wanyonge; tuimarishe. Ee 
Mungu! tu wajinga; tufanye wajuzi, Ee Bwana! 
Tu maskini; tufanye matajiri. Ee Mungu! Tu 
wafu; tuhuishe. Ee Bwana! Sisi tu fedheha 
yenyewe; tutukuze katika Ufalme Wako. 
Ukitusaidia, Ee Bwana, tutakuwa kama nyota 
zimemetekazo. Usipotusaidia, tutakuwa na hali 
ya chini kuHko udongo. Ee Bwana! Tuimarishe. 
Ee Mungu! Tujahe ushindi. Ee Mungu! Tuwe- 
zeshe kushinda nafsi na tamaa. Ee Bwana! 
Tuokoe kutoka katika utumwa wa mambo ya 
kidunia, Ee Bwana! Tuhuishe kupitia pumzi ya 
Roho Mtakatifu ili tuamke kukutumikia, tuji- 
shughuhshe katika kukuabudu Wewe na kujibi- 
diisha wenyewe katika ufalme Wako kwa 
ukweh kabisa, Ee Bwana! U Mwenye nguvu! 
Ee Mungu, u Msamehevu! Ee Bwana, u 
Mwenye Rehema! 

*•* 

Ee Mungu, Mungu wangu! Wakinge 
watumishi Wako waaminifu na maovu ya tamaa 
wahnde na jicho Lako la upendo katika chuki, 

17 



1 



karaha na kijicho, uwahifadhi katika Neno 
Lako hsilopotoka wawe salama kwa mishale ya 
mashaka, wafanye wajumbe wa ishara Zako 
tukufu, ng'arisha nyuso zao kwa miah inayo- 
ng^aa itokayo katika chimbuko la umoja Wako . 
mtukufu, furahisha nyoyo zao kwa maneno " 
yatokayo katika ufalme Wako mtukufu natia 
nguvu viuno vyao kwa nguvu itokayo katika 
milki Yako tukufu, Wewe u Mkarimu, Mlinzi, 
Mwenyezi na Mwenye rehema, 

— Ahdul^Babci 

*** 

Ewe Mungu! Ewe Mungu! Huyu ni ndege 
aliyevunjika mabawa yake na kuruka kwake ni 
shida sana. Msaidie iH kwamba aweze kuruka 
kwa upeo wa ufanisi na wokovu, wekelea 
kuruka kyvake kwa furaha kuu na upendo 
katika nafasi isiyo na kikomo, inua sauti yake 
katika Jina Lako tukufu ndani ya sehemu zote, 
changamsha masikio na mwito huu, na 
ng'arisha macho kwa kutazama dahli za 
maongozi! 

Ewe Bwana! Mimi ni pweke, mmoja na ahye 

chini, Kwangu mimi sina wa kutegemea ila 

Wewe, sina wa kunisaidia isipokuwa Wewe na 

sina wa kunihifadhi kando Yako. Nithibitishe 

katika kazi yangu, nisaidie na majeshi ya 

malaika Wako, nifanye mshindi katika kue- 

t 

18 i 



I 



ndeleza neno Lako na uniwezeshe kunena 
kutoka kwa hekima Yako juu ya viumbe 
Vyako. Hakika Wewe u Mtunza maskini na 
Mtetezi wa walio wadogo, na kweli u Mwenye 
nguvu, Mwenye uwezo na Asiyeshurutishwa! 

MATEUZl KUTOKA 

MANENO YALIYOFICHWA 

YA BAHA'U'LLAH 



EWE MWANA WA KUWA! ' 
Paradiso yako ni upendo Wangu, makao yako 
ya mbingu muungano tena Nami, Ingia humo 
na wala usingojee. HiU ndilo liUloamriwa kwa 
ajiH yako katika ufalme Wetu utio juu na milki 
Yetu inayotukuka. 

EWE MWANA WA ROHO! 
Usiniombe kile tusichopendelea kwa ajili yako, 
hivyo ridhika na kile tuUchoamuru kwa ajili 
yako, kwa maana hicho ndicho kinachokufaa 
kama utajiridhisha nacho. 

EWE MWANA WA MTU! 
Usinong'one dhambi za wengine iwapo wewe 
mwenyewe ni mtenda dhambi, Kama ukiivunja 
sheria hii utakuwa umelaaniwa, na kwa jambo 
hiU Mimi nashuhudia, 

19 



i 



EWE MWANA WA MTU! 
Usimnyime mtumishi Wangu anapotaka kitu 
chochote kutoka kwako, kwa maana uso wake 
ni uso Wangu; kwa hiyo tahayari mbele Yangu. 

EWE MWANA WA KUWA! 
Jifanyie hesabu mwenyewe kila siku kabla 
hujaitwa kwenye kutoa hesabu; kwa maana 
kifo, bila onyo, kitakufikia na utaitwa kutoa 
hesabu ya matendo yako, 

EWE MWANA WA MWENYENZI! 
Nimekifanya kifo kuwa mjumbe wa kukuletea 
furaha. Kwa nini basi unasikitika? Nihiumba 
nuru ili ikuangazie utukuf u wake juu yako . Kwa 
nini unajificha kutoka kwake? 

EWE MWANA WA ROHO! 
Kwa habari njema ya nuru nakusahmu: furahia! 
Kwenye baraza la utakatifu nakuita; udumu 
humo ih uweze kuishi kwa amani milele. 

EWE MWANA WA MTU! 

Usiache amri Zangu kama unapenda uzuri 

Wangu, na usisahau mawaidha (mauidha) 

Yangu kama unataka kupata ridhaa Yangu 

njema. 

EWE MWANA WA MTU! 

Kama neema itakuangukia, usifurahie, na 

20 



kama udhilifu ukikujia, usisikitike, kwani vyote 
vitapita na vitakwisha. 

EWE MWANA WA KUWA! 
Kama umaskini utakufikia, usihuzunike 
moyoni; kwa maana kuna wakati Bwana wa 
neema (utajiri) atakutembelea. Usiogope 
udhilifu, kwa maana utukufu siku moja utakaa 
juu yako. 

EWE MWANA WA KUWA! 
Usijishughulishe na ulimwengu huu kwa maana 
kwa moto twaijaribu (twaipima) dhahabu na 
kwa dhahabu twawajaribu (twawapima) 
watumishi Wetu, 

EWE MWANA WA KUWA! 

Moyo wako ni makao Yangu; utakase kwa 

mshuko Wangu. Roho yako ndio mahali pangu 

Pa ufunuo; isafishe kwa ajili ya udhihirisho 

Wangu, 

EWE RAFIKI! 

Katika bustani ya moyo wako usipande kingine 
ila miwaridi ya upendo, na kutoka ndege mwi- 
mbaji wa upendo na shauku usiuachilie mkono 
wako, Thamini urafiki wa wenye haki na 
uepukane na ushirikiano wowote na waovu. 

EWE MWANA WA VUMBI! 

Yapofushe macho yako ih uweze kuuona uzuri 

21 



Wangu; ziba masikio yako ili usikie sauti yangu 
nyororo; jimwage climu yote ili utwae sehemu 
ya elimu Yangu; na jitakase kutoka utajiri ili 
upate sehemu ya kudumu kutoka bahari ya 
utajiri Wangu wa milele, Potua macho yako, 
yaani kwa vitu vingine vyote isipokuwa uzuri 
I Wangu; ziba masikio yako kwa vyote isipokuwa 

ncno Langu; jimwage ehmu yote isipokuwa 
ehmu Yangu; ih kwa macho safi, moyo safi na 
sikio ia makini uweze kuingia baraza la 
utakatifu Wangu. 



EWE UMBILE LA VUMBI LIENDALO! 
Natamani mazungumzo nawe lakini wewe 
huweki tumaini Kwangu. Upanga wa uasi wako 
umeuangusha mti wa tumaini lako. Ki!a wakati 
niko karibu nawe lakini wewe daima uko mbah 
Nami. Nimekuchaguha utukufu wa milele, 
lakini wcwe umejichaguha aibu isiyo na mpaka. 
Rudi muda ungahpo bado na usipoteze nafasi 
yako. 

EWE MWANA WA DUNIA! 
Kama ungalikuwa na Mimi; usimtafute yeyote 
zaidi Yangu ; na kama ungeutazama uzuri 
Wangu fumba macho yako kwa dunia na yot^ 
yahyomo ndani yake; kwa maana mapenzi 
Yangu na mapenzi ya mwingine zaidi Yangu, 
kama moto na maji, haviwezi kukaa pamoja 
katika moyo mmoja. 

22 



■n 




EWE MGENI ULIYEFANYWA RAFIKI! 
Mshumaa wa moyo wako huwashwa kwa 
mkono wa uwezo Wangu, usiuzime kwa pepo 
za upinzani za nafsi na shauku. Mponyaji wa 
maradhi yako yote ni kunikumbuka Mimi, 
usisahau jambo hilo. Ufanye upendo Wangu 
kuwa hazina yako na utunze kama macho yako 
yenyewe na uhai, 

ENYI MATAJIRI DUNIANI! 
Maskini kati yenu ni dhamana Yangu; itunzeni 
dhamana Yangu; na msidhamirie tu kwenye 
starehe yenu wenyewe, 

EWE MWANA WA SHAUKU! 
Jitakase kutokana na najisi ya utajiri na katika 
amani kamih jongelea milki ya umaskini; ih 
kutoka katika chemchemi ya kujitenga uweze 
kunywa mvinyo wa maisha ya milele. 

EWE MWANA WA KIJAKAZI WANGU! 
Kunywa kutoka katika uHmi wa mwenye re- 
hema mkondo wa siri takatifu, na kutazama 
kutoka katika mapambazuko ya meneno mata- 
katifu fahari iliyofunuHwa ya nyota ya mchana 
ya hekima. Fanda mbegu za hekima Yangu 
takatifu katika udongo safi wa moyo na uzi- 
nyweshe kwa maji ya uhakika, ili maua (ya 
hyacinth) ya ehmu na hekima yaweze kuchi- 
puka mabichi na ya kijani kutoka katika mji 
mtakatifu wa moyo, 

23 



i 



MATEUZI KUTOKA KATIKA BAADHI YA 
NYARAKA ZA BAHA*UXLAH 



Hakika Nasema, hii ndiyo Siku ambapo 
wanadamu wanaweza kuuona Uso, na kusikia 
Sauti ya Mwahidiwa, Mwito wa Mungu 
umepaazwa na nuru ya uso Wake imeinuhwa 
juu juu ya watu. Yampasa kila mtu kufutilia 
mbah alama ya kila neno ia upuzi kutoka 
kwenye ubao wa moyo wake na kutazama kwa 
akih ihyo wazi na isiyokuwa na upendeleo, juu 
ya ishara za Ufunuo Wake, ushuhuda wa 
Ujumbe Wake na dahh za utukufu Wake. 



••• 



Enyi watoto wa watu! Kusudi la asih hnalotia 
uzima Imani ya Mungu na Dini Yake ni kuhnda 
shughuh na kukuza umoja wa jamii ya 
wanadamu, na kuongeza moyo wa upendo na 
upatano kati ya watu. Msiiruhusu kuwa chanzo 
cha ufarakano na ugomvi, cha chuki na uadui. 
Hii ndiyo Njia ihyonyoka, msingi uhosimikwa 
na usiotikisika. Chochote kinachosimamishwa 
juu ya msingi huu, mabadiHko na nasibu za 
dunia haviwezi kamwe kudhoofisha nguvu 
zake, wala mageuzi ya karne zisizohesabika 
kuharibu umbo lake. 

24 



Jizamisheni katika bahari ya maneno Yangu, 
ih muweze kufumbua siri zake na kugundua 
vito vyote vya hekima ambavyo vimefichika 
katika vina vyake. Angatia msije mkasitasita 
katika kusudi lenu kuukubah ukweh wa Hoja 
hii — Hoja ambayo kupitia kwake nguvu zisizo- 
dhihirika za uwezo wa Mungu zimedhihirishwa 
na enzi Yake kusimamishwa, Kwa nyuso 
zinazong'aa kwa furaha, kimbiheni Kwake. Hii 
ndiyo Imani ya Mungu isiyobadiUka, ya kale 
na kale na ya milele siku zijazo, Mwache yule 
utafutaye aipate, na kwa yule ambaye amekataa 
kuitafuta, — hakika Mungu ni wa kujitoshe- 
leza, juu ya mahitaji ya viumbe wake. 

Sema: Hh ndiyo mizani yenye hakika ambayo 
Mkono wa Mungu umeishika, ambamo wote 
waho mbinguni na wote waho duniani 
wanapimwa, na hatima yao kuamuriwa ikiwa 
mko wa wale ambao husadiki na kutambua 
ukweli huu. Sema: Kwayo maskini 
wametajirishwa, wenye ehmu kuangaziwa, na 
watafutaji wamewezeshwa kupaa hadi mbele 
ya Mungu, Angalia, msiifanye chanzo cha 
ufarakano kati yenu. Muwe imara kama mhma 
usiotikisika katika Hoja ya Bwana wenu 
Mwenye nguvu, Apendaye. 

••* 

Uwe mkariniu katika ufanisi na mwenye 
shukrani katika taabu. Uwe mwenye kustahili 

25 



r 



uaminifu wa jirani yako na umwangalie kwa 
uso mwangavu na wa kirafiki. Uwe hazina kwa 
maskini, mwonyaji kwa tajiri, mwitikaji kwenye 
m!io wa mhitaji, mhifadhiwa utakatifu wa ahadi 
yako. Uwe na haki katika hukumu yako, na 
mwangalifu katika maneno yako. Usiwe 
mwenye dhuluma kwa mtu yeyote , na uonyeshe 
upole wote kwa watu wote. Uwe kama taa kwa 
wale ambao hutembea katika giza, furaha kwa 
mwenye huzuni, bahari kwa mwenye kiu, pepo 
kwa wenye fadhaa, msaidizi na mtetezi wa yule 
ahyepatwa na dhuluma. Acha ukamihfu na 
tabia ya unyofu vitofautishe vitendo vyako 
vyote. Uwe nyumba kwa mgeni, kituhzo kwa 
mwenye mateso, tegemeo kuu kwa mkimbia 
hatari. Uwe macho kwa kipofu, na nuru ya 
uongozi kwa miguu ya mpotovu. Uwe pambo 
kwa uso wa ukweh, taji kwa paji la uso la 
uaminifu, nguzo ya hekalu la haki, pumzi ya 
uzima kwa mwih wa wanadamu, bendera ya 
majeshi ya haki, jua juu ya upeo wa wema, 
umande kwa udongo wa roho ya binadamu, 
safina juu ya bahari ya hekima, jua katika 
mbingu ya baraka, kito cha thamani kwenye 
taji la hekima, nuru ing'arayo katika mbingu 
ya kizazi chako, tunda juu ya mti wa unyenye- 
kevu. 

•** 

Uzuri wa Kale amekubali kufungwa kwa 
minyororo ili kwamba binadamu waweze 

26 



r 



F 




r 
r 



kutunguliwa kutoka kwcnyc utumwa wao, na 
amckubali kutanywa mtungwa ndani ya ngomc 
hii kuu kabisa kwamba dunia yote iwczc kufikia 
kwenye uhuru wa kwch. Anakunywa mashinda 
ya kikombe cha huzuni, ili watu wotc wa dunia 
waweze kupata shangwc ya kudumu na kujazwa 
na furaha. Hii ni kwa huruma ya Bwana wcnu, 
Mwenyc hururna, Mwcnyc rehema kabisa. 
Tumekubaii kushushwa, Ec waamini katika 
Umoja wa Mungu, ili muwezc kutukuzwa, na 
tumepatwa na mateso ya namna nyingi, ili 
muweze kufanikiwa na kustawi, Yeye ambaye 
amekuja kujenga upya uhmwengu wote, anga- 
Ua, jinsi wao ambao wamemfanyizia Mungu 
washiriki, wamemlazimisha Yeye kukaa ndani 
ya miji ya majangwa kabisa! 

KUTOKA KATIKA MAANDIKO YA 
*ABDUX-BAHA 

Ee ewe uhyegcuzia uso wako kuelekea kwa 
Mungu! Fumba macho yako kwa vitu vyote vi- 
ngine, na uyafumbulic kwcnye milki ya Mtu- 
kufu Kabisa. Omba chochotc ukitakacho 
Kwake pekee; tafuta chochote ukitafutacho 
kutoka Kwake pekec, Kwa mtazamo mmoja 
Ajalia taraja mia moja elfu, kwa mtupo wa jicho 
Huponyesiia magonjwa mia moja elfu 
yasiyotibika, kwa tazamo la mara moja hutoa 
kitulizo kwa kila donda, kwa mwinamo wa 
kichwa Huachiha mioyo kutoka kwcnye pingu 

27 



p«^^ 



za huzuni. Hufanya Afanyavyo, na tuna 
kimbilio gani? Hutimiza Nia Yake. Huamuru 
AlitakaJo. Hivyo ni bora zaidi kwako 
kuinamisha kichwa chako katika utii, na uweke 
tumaini iako katika Bwana Mwenye rehema 
kabisa. 



28 

r — = — =— — 



